





































CYFFES OFER-DDYN. 
ob [2 


Gax THOMAS HUGHES, PENYBONT. 


My 


yn 


— 


D 





' CYNWYSIÏAD. 


u Yr Ofer-ddyn ar eì wely angau yn gofyn gwrandawiad 

idd ei gwyn alaethus, ac yn adrodd ei deimladau 
cyffrous mewn geiriau un diobaith. 

A dros hanes y ran flaenaf o'i fywyd, gan ddatgan y 
gwynfyd yr oedd ynddo, ira yn sangu ar lwybrau 
rhinwedd. Yna dearllena yr ochr ddŵ ŵr ddalen. 
Edrydd achos dechreuol eì gwymp, a'r modd y sicr- 
hawyd ef yn ysglyfaeth idd ei bechod. Cydwybod 
ddeffroedig a ddenyd idd ei ynfydrwydd a'i ddryg- 
ioni, yn dinystrio ei hunan a'i deulu ; yntau yn 
nghanol yr arteithiau meddyliol mwyaf ofnadwy, 
yn teimlo ei gorff yn ymddatod. h 

Ddarllenydd; A ydwyt am wybod ei enw, ei oed, a'i 
annedd ? Beth; onid adwaenit ti ef? Ac os wyt 
yn ymarfer a ryw faint o'r hylif a arferodd yntau, 
gochel rag mae tî yw'r gwr ! 





I'w chanu ar y dôn— TRYMDER; yr un mesur a chân AB- 
SALOM, gan y diweddar '“ Gwallter Mechain.” | 


GE 





'CrywcH weithian gwyn oferddyn sydd 
Mewn dyfnaf loes, 
Eich anerch eto fo ni fydd, 
TTerfyna f” oes ; 
Ah! 'nawr y gwelaf yn ddilen 
Nad etifeddir nefoedd wen, 
Gan feddwyn fyth—am fyn'd uwchben, 
Ni thycia'm cri; 
Y dorau gauwyd, do, yn dŷn, 
Ac egyr safn yr echrys lyn, 
Pwy feddyliasai deuai hyn— 
— Tmdiwedd i? 


E'm goddiweddodd adeg ddwys— 
Ofnadwy yw ! 

Yn dechreu'r ydwyf brofi pwys 

Digofaint Duw ; 








En 


' 

b 
l> 
& 
Mu 


Na f'asai'n ddiffrwyth groth fy mam, 
Na roiswn i ddiddymdra lam, 
Cyn troi'n ofer-ddyn—O, paham 
Rhow'd einioes im' 7? 
Eithr oni th'walltwyd dwyfol waed, 
I olchi'r fynwes dduaf gaed ? 
Ond ofer son am 'r oll a wnaed, 
I mi 'd yw ddim. 





Fy rhiaint hoff—ar ddaear lawr— 
Yn fyw na baent ; 
O eigion enaid droswyf 'n awr 
Gweddio wnaent, 
A'u heirchion a effeithiynt trwy 
Eiriolaeth Iesu fwy na mwy, 
Can's cyfaill calon iddynt hwy, 
Gwn ydoedd ef ; 
Aml dd'wedent wrthyf am ei ras, 
A'i waed sy'n golchi pechod cas ; 
Ond wedi'r oll rwy'n marw i ma's 
O ffafr y nef. 


Bu dydd pan oedd ddedwyddach f' hynt. 

Boreuddydd f”' oes, 
Sef pan yr hyfryd rodiwn gynt 

Bur lwybrau moes ; 
Ar hyd-ddynt, gwnawn gyfeirio'm troed, 
Yn well na myrdd o'ent uwch fy oed, 
Eu cadwn—O paham erioed 

Gadewais hwy ! 
Yn foreu nim dan yr iau, 
Cyn profi. swynion pleser gau, 
Acni bb inysai neb diau 

Cawn fythol glwy'. 


O oreu gwŷr y ddaear gwnawn 
Gyfeillion mm; 

Mewn unrhyw ofer ífordd ni chawn 
Hyfrydwch ddim ; 


At bob rhyw rinwedd rhedai'm bryd, 


Fyefryd rhinwedd oedd i gyd; 
Yn Mwy bran rhinwedd, O! mor glyd, 
gy Fy nghalon fai! 
wyd â yr hon. 
doedd bur ym mron, 
Aco Ape llawer bron 

Ymlenwi wnai. 





ŷ 


dr o dna, O 
AY .."” >> VW 
^ CO cc? wok 


a 


a 





feic i YSU 


—_ 


a a 











Pa beth o nawdd f'ai deilwng gynt 


Na noddwn i ? 
Fel ar orgyflym edyn gwynt 

Ehedai' m bri; 
Fy nhŷ yn gyrchfa gw ŷr- -da gaed 
Fy nghist agored oedd i' i'w rhaid, 
Ac i'w groesawi taenu wnaed— 

Fy mwrdd o hyd ; 
A gwên rhagluniaeth i'w mwynhau, 
Heb ddyn 'wyllysai fy sarhau 
Yn ffafr y nef a da'ar ill dau— 

Oedd wyn fy myd. 


Ond er rhinweddau, moesau, bri, 

A phob rhyw ddawn 
Fe drodd arferiad 'maes i mi 

Yn chwerw iawn: 
Wrth yfed defnyn bach yn hyf, 


' Fy nghorff idd ei feithriniaw'n gryf, 


Meithrinais yn fy enaid bryf 
' A'm bwyty byth ! 
Na sonier i mi am ei faeth, 
O'i harfer yn dragwyddol waeth 
Y byddaf—fy nghymhwyso wnaeth 
' I flflamiau syth. 


Ni ddianc byth o'm cof yr awr— 
Y'm cwympwyd—hon 
Ddechreuodd ymlid 'r hyfryd wawr— 
Gynt lanwai'm bron; 
Fy ngwraig heillt ddagrau wylai'n lli, 
(Oedd frath i'w thyner galon hi), 
Fy mhlant ochneidiant—tyngais i, 
Ymatal mwy ; 
Er hyny twyllo'm teulu wne's, 
Can's buan eto'm cwympo ge's, 
Ac yn fy mhryder'n ofer e's 
I'w dinystr hwy. 


Adduned 'r ol adduned wnawn 
I adaw'm ffyrdd, 
Er hyny'm dyogelu gawn— i 
Mewn maglau fyrdd, 
Cydwybod bellach, wedi'm maith 
Rybuddio i adael f” ofer waith, 
Yn n ddistawodd —trwy fy nhaith 
Yn dawel bu; 
























































HF 


Hyd nes y daethum idd y pen, 
'Nawr rhua fel taranau'r nen, 
A mi dan wg yr Ïor a'i sen— 
_ Mewn tywyllwch du ! 


sar 


Pŷ nehalon ar ymddryllio sydd— 
O dan fy mron, 
Rhowch im' y gzwydryn—hwn pwy ddydd 
'm gwnai yn llon, 
Ond ffwrdd ac ef, i ffwrdd yn glau, 


Yn cyffro'r tên angeuol mae! 








Och! ai mwy blin uffernol wae 


Na'm poenau hyn? 
Pwy welaf yn wylofain draw ? 
Fy mhlant ddystrywiais—arnaf daw, 


En wyr ddialedd maes o law— 


Mewn tanllyd lyn! 


Na b'ai am obaith le im' droi 

Fy mhen yn awr; 
Ond, Och! ni fedr nef ei rhoi, 

Na dnêar lawr: 
Pob peth o'm deutu'n danod sydd 
Mai'n ofer gwnaethum dreulio'm dydd, 
Ond cyflwr tost fy mhlant a tydd—. 

Uwch 'r oll i'm loes ; 
Ac os i a Fyd edrych wnaf, : 
P'odd y gwynebaf orsedd Naf! 
Yn ol im' lwyr ddiffrwytho haf 

Fy ngwerthfawr oes, 


Gwynebu gorsedd ddysglaer iawn, 
O aeth fy mron ! 


'Hm” nef b'ai uffern pe y cawn 


Ochelyd hon ; 
Ofnadwy myn'd i arall fyd, 
Ond dwyn o gêl y beiau gyd, 
Hyn dery ag arswydol gryd— 

Fy enaid oll; 


Beth! beth yw hyn—i'm dychryn mawr," 


Fy mhabell 'n ddrylliau dŷr i lawr— 
'Rwy' n. myn'd—rwy' n myn'd dan rwymau 
'mawr— 
I fytholl goll ! 





| Argraffwyd gan W. Leyshŷn, Penybont. 







